CAN 

AM 

SNEDIGÄETH, MARWOLAETH, 

AC 

ADGYFODIAD CRIST. 


Cenir ar y dôn ‘Belisle March.’ 



1 


DeHTrowch yn ufudd ar blygeinddydd, daeíli dydd llawenydd 
llawii. 

I gydynideithio gyda’r doethion, newy^ddion gwiwlon gawn ; 
Am eni’r lesu cu inae canu gan anwyl deulu’r ne’, 
ííain Hosanna, Haleluia, yw lleisiau llona’r Ile: 

.Cydunwn niniiau’n awr, uiewn inoliant, fach a niawr, . 

Ehown gyda’a gilydd gàu ar gynnydd i’n Llywydd ar y llawr; 

‘ CreawíÌwr addas byd a’i urddas Eneinniog teyrnas nef, 

1 Mewu preseb gwelwyd,—ac fe ryfeddwyd y dydd y ganw’yd Ef, 
í Yn faban gwael eí .wawr, heb le roi i ben i lawr; 

.• Du w eiii tadau, Addewid Eden, y mwynlan lesu mawr; 

/ Am vvisg natúr ei greadnr, yn Itwybr i’n gyrellhau, 

Ì’w enw’u bertMtìi bu cauiiiüüaeth, bur heiaeth.i barhau. . 


\A/ 




2 


Yr holì angyliöíi âoeth y datíthant, a seinient™egvs nn, 

Mewn dirfawr syndod wrth wel’d rhyfedüod, sef Duwdod yn y 
dyn; . 

üwerd yr anfeidrol Dduw trag’wyddol yn dod trwy sinol sercb, 
I feudy gwaeläidd, sal ei sylwedd, yn fab í’w fwynaidd ferch ; 
Wrth wel’d yr enwog lor, Creawdwr tir a mor, 

Yn Meth’lem Juda raewn cadachau, fè ganai’r nefol gôr, 

Gan ddweyd, Fügeiliaid, ewch i wtíled eich Ceidwad heb nacau, 
J'e’i ganwyd heddyw, er nad haeddech, amgenach byth na gwae-; 
Ac ai bugeiliaid gwiw wrth dôn angylion Duw, 

I Fethle’m Juda i weled y Meichiau, o’i fodd a’i cadwai’n fy w ; 
Ea hunig Brynwr, a’u doeth Waredwr, a’u Noddwr pur diuam, 
Yr lesu addfwŷn ar liniauU blentyn, a’i forwyndd^lo’u íam. 


8 


O wlady Dwyrain äaeth yn dirion wyr dotíthion cyn y dydd, 

•I wel’d y Brawd a anwyä ini, i’n rhoddi oll yn rhydd ; 

Oífrymu’n wiwlon wnaentyr awrhon, yn dirion i Fab Duw, 

Aur a thus, a myrr, er mawredd, i’r gweddaidd lesu gwiw ; 

A Herod, ddigllon ddyn, a iaddodd mewn drwg lun, 

Holl blant bychain ardal Beth’Iem, er difa mab y dyn ; 

Ond gan fod lesu’r Pen Tywysog yn wir ardtìerchog Dduw, 

Ei hun fe gadwodd, i’r Aifft fe gíliodd, yu buraidd igael byw, 
'Pan oedd e’n wythnos oed, enwaediad arno roed, 

Yn dyodde’n foreu dros eiu beiau, bu’r lesu’r g^lana'i glod, 

Wfth däwyn ahwiredd byd aíluniaidd, mewn gweddaidd agwedä 
gwas, 

Dyoddefai’ü fwynaidd boenau chwerwedd, O! ryfedd ryfedd ras. 


4 


Yn mhlith doctöriaid,‘0 mor dirion, caedíesu cytìawn cu, 

Ÿn rhoi atebiou i’w gofynion ; ac yu eu holi’n hy’; 

Cyflawnai’r gwyrthiau wnai’r Messiah a rhyfeddodau’n rhwydd; 
lachan y cleifion, a denu dynion i Seion oedd ei swydd; 
Daionus i hob dyn oedd lesu hardd ei hun, 

<A’r holl luddewon heb ei ddewisy O gymwys harddlwys un; ' 
Cai’r deillion weled, a’r byddariaid i glywed nodded Ne’, 

Rhoi traed i gloflìon, tafodau i fudion, yn fwyulon wnaethefe, 

I godi i fynu'u fy w y nieirw, daeth Mab Duw; 

Hwn yw siriol Rosyn Saron, i ni mor dirion yw ; 

Haul Cyfiawnder, Adgyfodiad y w Ceidwad euaid dyn, 
4*roffwyd ufudd, Gwreiddyn Dafydd, da Lywydd hardd ei luai 


3 


î3yinaV Wialen o gyíF 'Jpsse, a’r Seren forau’n fywi; 

Gwir AinddiHynwr, Ffrynd a Phrynwr, Gwaredwr dynolryw; 
Dyma’r Profrwyd a addawyd, fel Moses yn fwy mawr, 

Silo sylwedd, Óea tangnefedd, fo’n lloiiwedd ar y llawr , 
Dw’rhywiol, Grasol Graig, erioed yw Had y wraig, 

Yr hwn a’n prynodd, ddaeth o’r nefosdd, ’fe sigiodd sioly <idraig; 
Seren Jacob, y Blaguryn, ein Brenia ddaeth i’r brn, 

Y Balm o Gilead sydd ya galw, dé’wch heddyw ato’a hy ; 
Cyanaliwr byd heb wad, eneinniog doeth y î'ad, 

Duw y mawredd, Tad trugaredd, a rhyfedd feddyg rhad ; 

Y.ffordd i’r bywyd yw Mab Dafydd,Preswyl.ydd glan y berth, 
Dyma deitlau’u Pryiiwr prvd ferth, yr Abefth mawr ei iWCfth. 


6 


'Yn Gethsemane ardd mí gwela’n chw'ysu dafnau dwys, 

'O’i waed santeiddia’, dros eiii beia’, dan boenau mawr o bw'ys;; 
A chusan .Judas a’i bradychodd, a-gwerthodd lesn i^wiw, 

A Phedr yntan’n wir a wadai, na adwaenai mô* í'ab ®uw, 
iDysgyblion lesn ’nawr, a (roisaiit fach a mawr, 

Ac a’i gadawent, wrtho ei'hunau, mewn rnôr o g’ledi inawr; 

A gwyr ac arfau aeth a’n Meichiau, i ddalfa gwnaeirt ei ddwyn, 
Dyodílefai'n ufndd gerydd garw, nes marw er ein inwyu ; 

At Piiát yn ddilai, fe’i cyrchwyd heb naeau, 

A chafodd yno ei gondemnio, heb yndiio ef un bai, 

Ei fflaagellu ga’dd à’i guro, a’i waed yn n'rydio’n ffri, 

Rhoed coron ddrain i’r Brenin nefol sy’n eiriol drasom#ni.' 


7 


Yn ei wyneb pur y pöerwyd, fe’i gwaw'äiwyd ef ar goedd, 

A blew ei gernau’n wir a dynent, hwv maetident yn mhob modd, 
Gwisg o börphor ro’ent àm dano, gan bly.gu iddo er gwawd; 

Aer Caersalem, diuas Silo, eiti Brenin ni a’n brawd, 

Yn cario’r groes yn awr, a’i waed yn lliwio’r llawr, 
sDyma’r driniaeth aDiihrugarog, a gae’r Messia rnawr; 

Er hoelio ar fyrderrhwng dau leidr mewn prudd-der ar y pren, 
A’r lesu grasol, Oen tragwyddo!, yu siriol er pob seu : 

’lloedd ufíern'lawn o lid, a holl bechodau’r byi!, 
íCrofyuion Sina’ oedd fertaranau aY lesu yn gyfa’ i gyd, 

A Duw yn deffroi’i gleddyf atoygan waeddi, Taro di, 

■Dirioiiaf fugail nieibioii Israel, sydd gyfaill mawr i rai. 


4 



T. ifones, Ar^rajfydd, Cüerjyrddin^ 


8 

Yr haul dywyllodd, creÌRÌau holltodd, fe íîrynodd daear gre,’ 

Pan fu’r Messiah ar Galfaria mewn lladdfa yn ein !le; 

Y lien a rwygodd, beddau agorodd, Cyfiawnder gafodd iawn, 
Pan floeddiodd lesu’r gair ‘ Gorpheuwyd, ’ ar groes-bren un 
prydnawn:—- 

Carcharwyd diafol du, hwn oedd i’n drygu ni. 

I’r nef agorwyd Ifordd trwy gariad iawu drefniad Un yn Dri, 

A’r waewHon agorwyd Hynnon, i fryntion ddynion ddod 
I gael eu golchi’n wynion ynddi, ani hyn fydd clyinu clod ; 

’Nol marw'n Meichiau mawr, bu dridiau’n llwch y llawr, 

Fe adgyfododd, i’r nef esgynodd, mae’n eiriol yno 'nawr, 

Un mií, wyth cant, un deg a deugain, yw oedran lesu’n wir, 
Yn Dduw heb ddechreu na diwedd dyddiau, boed iddo’r clod yn 
glir, 

ThEfdraeth. T. HARRIS, a’i cânt 


